“27 ТЕ EIER: F 
Panalangin WA ES Жа ano I Maghapon 


LITURGY OF THE HÖURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-30 ng Enero, 2022 
( Ika-4 Linggo sa Karaniwang Panahon } 


> a 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
FT men 2 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 


Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang bayan, 
ang kawang kanyang pinapastulan. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


— Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 

Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 


Ika-50 ng Enero, 2022 2 


Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon dahil tayo ang kanyang 
bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. 


Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Aawitin ng lahat, awit ng pagkabuhay, 

Na pumawi sa dusa't dilim ng kamatayan. 

Panahon ay lilipas, ang D'yos lamang ang may alam, 
Ang tao'y magigising, bagong kapayapaan. 


Biyayang kay dakila, di malirip na galak 

Ang Diyos ang nangako, si Kristo ang naghayag, 
Kaligtasan ay dulot, langit ang inilahad 

Ngayon ay naghihintay, sa mga iniligtas. 


Buhay na walang hanggan, lahat ay nagdiriwang, 
Mga propeta't banal, patriarka at paham, 

Bayang may pananalig, handog ay kalangitan 
Halina't makiisa, sa piging ng Maykapal. 


Ny 


www.ebreviary.com 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona 1 
Purihin ang Panginoon pagkat hindi mabibigo ang kanyang 
kabutihan. 

Salmo 118 


(Awit ng Kagalakan para sa kaligtasan) 


O pasalamatan 

Ang Diyos na PANGINOON, pagkat siya'y mabuti, 
Ang kanyang pag-ibig 

Ay napakatatag at mananatili. 


Ang taga-Israel, 

Bayaang sabihi't kanilang ihayag, 

“Ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi kukupas.” 

Mga saserdote 

Ng Diyos na PANGINOON, bayaang magsaysay: 
“Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan.” 


Lahat ng may takot 

Sa PANGINOONG Diyos, dapat magpahayag, 
“Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas.” 

Nang ako'y magipit, 

Ang Diyos na PANGINOON ay aking tinawag, 
Sinagot n'ya ako't kanyang iniligtas. 

Kung itong PANGINOON 

Ang aking kasama at laging kapiling, 

Walang pagkatakot sa aking darating. 

Ang PANGINOON ang siyang 

Sa aki'y tumutulong laban sa kaaway, 

Malulupig silang aking mamamasdan. 


Mabuting di hamak, 

Na doon sa PANGINOON magtiwala ako, 
Kaysa panaligan yaong mga tao. 

Higit ngang mabuting 

Ang pagtitiwala'y sa PANGINOON ibigay, 


Ika-50 ng Enero, 2022 4 


Kaysa pamunuan ang ating asahan. 


Sa aking paligid 

Laging gumagala ang mga kaaway, 

Winasak ko sila 

At lakas ng PANGINOON ang naging patnubay, 
Kahit saang dako 

Ako naroroon ay nakapaligid, 

Winasak ko sila 


Sapagkat ang PANGINOON ay nasa aking panig. 


Ang katulad nila 

Ay mga bubuyog na sumasalakay; 

Dagliang nasunog, sa apoy nadarang; 

Winasak ko sila 

Sapagkat ang PANGINOON ang aking patnubay. 


Sinalakay ako't 

Halos magtagumpay ang mga kaaway, 
Dahilan sa PANGINOON, sila'y napipilan. 
Dahilan sa PANGINOON, 

Ako'y pinalakas, at ako'y tumatag, 

Siya, sa buhay ko, ang Tagapagligtas. 
Dinggin ang masayang 


Sigawan sa tolda ng mga hinirang: 


“Ang PANGINOON ay siyang lakas na patnubay! 
Ang lakas ng PANGINOON 

Ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, 

Sa pakikibaka sa ating kaaway.” 

Aking sinasabing 

Di ako papanaw, mabubuhay ako 

Upang isalaysay 

Ang gawa ng Diyos na PANGINOON ko. 
Pinagdusa ako 

At pinarusahan nang labis at labis, 

Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. 


Ang mga pintuan 
Ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, 
Ako ay papasok, 


2 


www.ebreviary.com 


At itong PANGINOON ay papupurihan. 

Ito yaong pintong 

Pasukan ng PANGINOON, ang PANGINOONG Diyos; 
Tanging ang matuwid 

Ang pababayaang doo’y makapasok! 

Aking pinupuri 

Ikaw, O PANGINOON, yamang pinakinggan, 

Dininig mo ako't pinapagtagumpay. 


Ang batong natakwil 

Ng nangagtatayo ng tirahang-bahay, 

Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. 

Ang lahat ng ito 

Ang nagpamalas ay ang Diyos na PANGINOON, 
Kung iyong mamasdan ay kawili-wili! 

O kahanga-hanga 

Ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, 

Tayo ay magalak, ating ipagdiwang! 


Kami ay iligtas, 

Tubusin mo, PANGINOON, kami ay iligtas, 
At pagtagumpayin sa layuni't hangad. 

Ang pumaparito 

Sa ngalan ng PANGINOON ay pagpapalain, 
Magmula sa templo, 

Mga pagpapala'y kanyang tatanggapin! 

Ang PANGINOON ang Diyos, 

Pagkabuti niya sa mga hinirang. 


Tayo ay magtaglay 

Ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang 
At tayo'y lumapit sa dambanang banal. 
Ikaw ay aking Diyos, 

Kaya naman ako'y nagpapasalamat, 


Ang pagkadakila mo ay ihahayag. 


O pasalamatan 

Ang Diyos na PANGINOON, pagkat siya'y mabuti, 
Ang kanyang pag-ibig 

Ay napakatatag at mananatili. 


Ika-50 ng Enero, 2022 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Purihin ang Panginoon pagkat hindi mabibigo ang kanyang 
kabutihan. 
Antipona 2 
Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. 
Awit: Daniel 3:53-57 

(Purihin ang PANGINOON ng lahat ng nilikha) 
Pinupuri ka namin, PANGINOON, Diyos ng aming mga ninuno, 
Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. 


Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, 
Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. 


Purihin ka sa iyong banal at maringal na tahanan, 
Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. 


Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, 
Nakikita ko ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. 
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. 


Purihin ka, na nakaluklok sa maringal mong trono, 
Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. 


Purihin ka sa buong sangkalangitan, 
Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. 


Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat na mga nilikha, 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. 
Antipona 3 


Purihin ang Diyos ng lahat ng nilalang. 


www.ebreviary.com 


N 


Salmo 150 
(Purihin ang Panginoon) 
Purihin ang PANGINOON! 


Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, 
Purihin sa langit ang lakas na taglay; 
Siya ay purihin sa kanyang ginawa, 


Siya ay purihin, sapagkat dakila. 


Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, 
Awitan sa saliw ng alpa at lira! 

Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, 
Mga alpat plauta, lahat ay tugtugin! 


Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang, 
Sa lakas ng tugtog siya'y papurihan, 

Purihin ang PANGINOON ng mga nilalang! 
Purihin ang PANGINOON! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Purihin ang Diyos ng lahat ng nilalang. 
Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
2 Timoteo 2:8, 11-13 


Alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at 
ang muling nabuhay. Ito ang Mabuting Balitang ipinangangaral ko. 
Narito ang kasabihang mapananaligan: 


“Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, 
Walang salang mabubuhay na kasama niya tayo, 
Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, 
Maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo, 
Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao 
Pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. 
Kung tayo ma'y hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin 
Sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil.” 


Ika-50 ng Enero, 2022 9 


TUGUNAN 


Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, habang ang ngalan mo'y aming 
tinatawag. 


— Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, habang ang ngalan 
mo'y aming tinatawag. 
Ipinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan, 
-- habang ang ngalan mo'y aming tinatawag. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


-- Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, habang ang ngalan 
mo'y aming tinatawag. 
Tumayo 
PAPURING AWIT NI ZACARIAS 

Antipona 
Si Hesus ay pinuri ng lahat, at namangha sila sa kanyang 
napakahusay na pananalita. 

Lukas 1:68-79 
Gumawa tanda ng krus 
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 


9 www.ebreviary.com 


nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 

Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Si Hesus ay pinuri ng lahat, at namangha sila sa kanyang 
napakahusay na pananalita. 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 
Buksan ang inyong mga puso upang purihin ang Diyos na 
makapangyarihan at mabuti, sapagkat minamahal niya tayo at 
natatalos niya ang ating mga pangangailangan: 

— Kami'y nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. 
Dinadakila ka namin, makapangyarihang Diyos at Hari ng 
sangnilikha, sapagkat kami'y tinawag mo noong makasalanan pa 
kami, 
upang kilalanin iyong katotohanan at maglingkod sa iyong 
kamahalan. 

— Kami'y nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. 

O Diyos, binuksan mo sa amin ang pintuan ng iyong habag, 
huwag mo kaming hayaang mawalay sa landas ng buhay. 

— Kami'y nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. 


Sa pagdiriwang namin ng pagkabuhay ng iyong minamahal na 


Anak, 


Ika-50 ng Enero, 2022 10 


tulungan kaming gamitin ang craw na ito nang may galak. 
— Kami'y nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. 


Gawaran ang iyong sambayanan, Panginoon, ng diwa ng pagtanaw 
ng utang na loob, 
upang mapasalamatan ka sa lahat ng iyong mga kaloob. 


— Kami'y nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 

Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 

At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 

Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 

At ang kadakilaan, magpakailanman. 

Pangwakas na Panalangin 

Ama naming makapangyarihan, 

tulungan mong buong puso ka naming mahalin 

at mahalin ang aming kapwa 

tulad ng iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


- Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


11 www.ebrevlary.com 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Ika-50 ng Enero, 2022 





mobile prayers 


0) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


